MUSEUM OF NATURAL HISTORY 
DEPARTMENT OF GEOLOGY AND GEOGRAPHY 
REYKJAVIK 


MISCELLANEOUS PAPERS No. 49 


Stapakenningin og Surtsey 


A Comparison of Tablemountains in Iceland 
and the Volcanic Island of Surtsey off the South Coast 
of Iceland j 


BY 
GUDMUNDUR KJARTANSSON 


REPRINTED FROM NATTURUFRZDINGURINN 
Vol. 36, 1966, pp. 1—34 


LIBRARY 
BOREAL INSTITUTE 


APR & 1967 


FOLARPAM 


(sex) 212° 1SG wed 


p- WO 


at ; bie 


| Li ' ry . ih Leo j : 
; Banh ie ah ata 
hire Cage) vie eae 
te vot et GROOR 
, 


At 
at 


Gudmundur Kyjartansson: 
Stapakenningin og Surtsey* 


Fyrri skodanir 4 myndun stapafjalla. 


A premur stérum svedum Islands er berggrunnurinn ad mjég 
miklu leyti ur mdbergi og allur myndadur af eldgosum seint 4 is- 
dld, einkum sidasta jOkulskeidinu. Petta eru mdbergssvedi Nordur- 
lands, Midsudurlands og Sudvesturlands. Pau eru dll fjollott, og 
fjOllin, sem eru ur mdbergi med mismiklu ivafi af bdlstrabergi, eru 
tvenns konar a6 gerd: flest hryggir, en sum stapar. 

Hryggirnir eru mjog ilangar hedir — fjallgardar eda tindaradir 
— og liggja innan sama modberessvedis allir { s6mu stefnu, pvi sem 
nest N—S nordanlands og NA—SV a badum svedunum hér syéra. 
Hér verdur ekki fj6lyrt um pessa fjallgerd, en skal adeins tekid 
fram, ad per skodanir um uppruna stapafjalla, sem hér verda nokk- 
ud raktar, gamlar og nyjar, taka yfirleitt einnig til hryggjanna. 

Staparnir, sem erlendir jardéfredingar hafa nefnt tablemountains, 
Inselberge o. fl. nofnum, eru kistulaga fj6ll, en grunnflétur peirra 
po oft kringlottur eda sporoskjulaga fremur en ferhyrndur. Hlidarn- 
ar eru brattar med hamrabrun efst umhverfis kollinn, sem er ymist 
flatur eda hvelfdur, stundum me@ gig a hvirflinum. Efni peirra er 
moberg nedan til, oftast upp fyrir midjar hlidar, og innan um pad 
meira eda minna af bolstrabergi, en hamrabrunin og kollurinn eru 
ur basalthrauni, einu eda fleirum. Flest eda Oll fj6ll med einhlitri 
Stapagerd hér a landi eru synd 4 2. mynd. Tveir hinir glesilegustu 
fulltruar pessarar fjallgerdar eru Herdubreid 4 Myvatnsorefum um 


* Grein pessa samdi ég og haféi tilbina til prentunar i 4. hefti Natturu- 
fredingsins 1965. En par komst hun ekki ad. Efni hennar, ner allt, hef ég 
flutt i erindi i Visindafélagi islendinga i névember 1965 og i Hinu isl. natt- 
urufredifélagi i april 1966, og um nokkrar helztu nidurst6dur minar hefur 
pegar verid getid i grein Sigurdar Pérarinsson, ,,Sitt af hverju um Surtseyjar- 
gosid“ i sidasta hefti pessa rits. — Gudm. Kj. 


44850 


LIBRARY 
BOREAL INSTITUTE 


one APR 6 i967 


cA eg 


2g NATTURUFRADINGURINN 


1. mynd. Herdubreid. Orvarnar benda 4 mét modbergsins og basaltpekjunnar. — 
Ljésm. Pall Jonsson. 
Fig. 1. The tablemountain Herdubreid. The boundary between the moberg, 
below, and flows of basalt, above, is indicated by arrows. 


1000—1150 m ha fra rétum (1682 m y. s.), og pd adeins 20 km? ad 
vidattu (1. mynd), og EiriksjOkull, med samsvarandi mal 1000-1275 
m (1675 m y. s.) og 90 km4?, sterstur allra stapanna. — Pessari fjall- 
gerd skal nu ekki lyst hér nanar, heldur visad til fyrri greina um 
pad efni i pessu riti (Gudm. Kj. 1956, 1957 og 1964) og i Natturu 
Islands (Guém. Kj. 1961). 

Svo er um pessa fjallger6, stapana, sem adrar ,,gerdir‘, ad hun 
bendir til sameiginlegs uppruna einstaklinganna, sem til hennar 
teljast. Uppruni stapanna hefur verio skyrdur a prja allélika vegu: 

1. Rofkenningin: Fjollin hafa meitlazt fram vid groft vatna, jokla 
eda jafnvel sjavar ur vidattumiklu halendi, sem var h. u. b. jafn- 
hatt og brunir fjallanna eru nu. 

2. Misgengis- eda hoggunarkenningin: Fj6llin eru ris (horstar), 
p. e. misgengnar jardskorpuspildur, og fylgja misgengissprungurn- 
ar hlidum peirra allt i kring. 


NATTURUFRADINGURINN 3 


GK 965 


2. mynd. Stapafjéll 4 Islandi. — Fig. 2. Tablemountains (Stapis) in Iceland. 
1 Fagradalsfjall, 2 Geitahlid, 3 Geitafell, 4 Hrafnabjorg, 5 Hvalfell, 6 Skridan, 
7 Hlodufell, 8, Stéra-Bjornsfell, 9 Hagafell, 10 Blafell, 11 Skridufell, 12 Leggja- 
brjotur, 13 Hrutfell, 14 Eiriksj6kull, 15 Krakur, 16 Lyklafell, 17 Kyjalfell, 18 
Blagnipa, 19 nafnlaust fjall upp af Alftabrekkum, 20 Miklafell, 21 bérdlfsfell, 
22 Surtsey, 23 Kistufell, 24 Herdubreid, 25 Sellandafjall, 26 Blafjall, 27 Blafjalls- 
fjallgardur, 28 Burfell, 29 Gesafj6ll, 30 Lambafjoll, 31 Hofudreidarmuli. 


(3. Upphiledslukenningin: Fjollin hafa hladizt upp i eldgosum og 
fremur litid breytzt sidan ad sterd eda logun. 

Fyrstu aratugi pessarar aldar voru mj6g skiptar skodanir medal 
jarofredinga um pad, hver pessara kenninga etti helzt vid um 


4 NATTURUFRADINGURINN 


myndun islenzku stapanna. — Peir Porvaldur Thoroddsen og Helgi 
Pjeturss létu petta deilumal litid til sin taka, enda var vidhorft 
peirra fremur hlutlaust. Badir lysa st6punum sem eldfjallarustum, 
peir hafi hladizt upp i eldgosum, en sidan bedi haggazt og rofizt, 
svo ad hin upphaflega eldfjallslogun er nu farin ut um pufur (Porv. 
‘Thoroddsen 1906 og Helgi Pjeturss 1910). 

byzkir jardfredingar og landfredingar, sem foru rannsdknarfer6- 
ir um mobergssvedi Islands 4 pessum drum, komust ad miklu 
akvednari nidurst6dum um myndun mobergsstapanna. Sumir telja 
pa roffj6ll (Zeugenberge), adrir ris (Horste). — Einn peirra, W. von 
Knebel, ferdadist hér 4 landi 4 fyrstu 4rum aldarinnar og skodadi 
stapafj6ll bedi 4 Kili og { Odddahrauni, en tyndist vid rannsoknir 
{ Oskju 1907. Hann hélt mjég eindregid fram rofkenningunni og 
taldi stapana leifar af samfelldu halendi, er hef6i grafizt sundur 
a isdld, pd ekki af j6klum — pvi ad hann gerir litid ur graftar- 
metti peirra — heldur af v6tnum if hléi milli jokulskeida. (Knebel 
1905) — W. Oetting (fb. 6tting) og W. Iwan, sem voru a Kili 1927 
og 28, adhylltust einnig rofkenninguna, en telja rofid einkum verk 
jOkla a jokulskeidum isaldarinnar. Basaltbungur sumra stapanna 
telja beir réttilega vera hraundyngjur (Oetting 1930, Iwan 1935). 

Helzti fr6mudur misgengiskenningarinnar var Hans Reck, sem 
ferdadist fyrsta sinni hér 4 landi 1908 og kom pa til bess m. a. a6 
rannsaka, hver ordid hefdu afdrif Knebels, landa hans, i Oskju. 
Reck skodadi einkum mobergsstapana nordan lands, p. 4 m. Herdu- 
breid, sem hann kleif fyrstur manna, svo a6 vitad sé. Samkvemt 
kenningu Recks hefur umbhverfi pessara fjalla sigid, en um lei6 
brotnudu pau fra um misgengissprungur og stddu eftir. Hin forna 
eldras, sem opnadist i gig a kolli margra af bessum fj6llum, hefur 
ao aliti Recks storknad i bergstand sem liggur asamt hlidargrein- 
um nedan ur djupinu upp i gegnum fjallid og heldur pbvi uppi 
(Reck 1922). 

Eftir ad misgengiskenning Recks kom fram, hafa flestir jaré- 
fredingar, sem fjallaS hafa um landslagsmyndun 4 mdbergssve6- 
um Islands, hallazt ad henni { meginatridjum. — Undantekning er 
p6 Hans Spethman, enn einn Pjédverjinn. Hann hneigist frekar ad 
rofkenningunni, en fullyrdir ekkert og telur misgengi einnig koma 
til mala vid myndun stapanna (Spethman 1908 og 1930). — Dan- 
inn Niels Nielsen (1927 og 1933), landi vor Palmi Hannesson (1927 


NATTURUFREDINGURINN 5 
—28) og austurriski jardfredingurinn J. Keindl (1931) taka allir 
undir misgengiskenninguna, og allir telja beir misgengid mjég 
ungt, bad hafi att sér stad seint 4 is6ld eda — ad skodun Recks og 
Nielsens — jafnvel ad nokkru leyti eftir isaldarlok. En Helgi Pjeturss 
hafoi pa fyrir l6ngu leitt til sigurs ba kennineu, ad bergid, sem 
pessi fjoll eru ur, veri ekki eldra en fra ofanverdri is6ld (H. P. 1910), 
og er su kenning margstadfest sidan. 

Svisslendingurinn R. A. Sonder sem ferdadist hér 1935 og 36 ad- 
hyllist eindregid misgengiskenninguna, en — 6fuet vid Reck — litur 
hann svo a, ad fjollin hafi gengid upp, lyfzt, en jafnlendid legid 
dhagegad. 

Pegar upp ur 1930 ma heita ad rof- (eda Zeugenberg-) kenningin 
sé kvedin nidur og misgengis- (eda Horst-) kenning Recks ordin 
almennt vidurkennd. Upphledslukenningin a4 sér ba enga formeel- 
endur a6 oédru leyti en pvi, ad dllum er ljdést, ad fj6llin eru ein- 
gongu ur gosbergi og myndud a eldst6dvum, og flestir eda allir 
telja hinar hvelfdu basaltbungur, sem pbekja suma stapana, vera 
hraundyngjur og pa vitaskuld hladnar upp. En allar hinar broéttu 
hlidar fra r6tum upp ad brun voru almennt taldar misgengis- 
stallar. ) 

Skotarnir M. A. Peacock og G. W. Tyrell, sem unnu ad bergfredi- 
rannsoknum hér a sudvesturlandi sumarid 1924, leiddu rok ad pvi, 
ad vatn yfir gosstad eda storknunarstad basaltkviku leiddi til pess, 
ad hun myndaoi moberg og bodlstraberg fremur en venjulegt hraun, 
og Peacock kemst ad peirri nidurst6du, ad modberg og bdlstraberg 
hér a landi sé ad verulegu leyti til ordi6 ¢ eldgosum undir jokli og 
a kafi i leysingarvatni (Peacock 1926, a. og b). Undir petta taka 
Danirnir Niels Nielsen og A. Noe-Nygaard (1936). Hinn sidarnefndi 
leitadist vid ad skyra nanar tilurd pessara bergtegunda undir jokli 
og stydst m. a. vid rannsoknir sinar 4 verksummerkjum eftir Grims- 
vatnagosid 1934 (Noe-Nygaard 1940). 

Pegar hér er komid sdgu, um 1930—1940, eru ner allir peir jaré- 
fredingar, sem eitthvad fjalla um modberg 4 Islandi, ordnir peirrar 
skodunar, ad hinir miklu mugar af pessu bergi — asamt bdlstrabergs- 
ivafinu — séu til ordnir undir eda i tsaldarjokli og hin snégga 
kélnun basaltkvikunnar af véldum iss eda vatns valdi pvi, ad hun 
storknar i bess konar berg i stad bess ad renna sem venjulegt hraun. 
Veigamikil undantekning { pessu efni er pd ‘Trausti Einarsson 


6 NATTURUFRAZADINGURINN 


(1946), sem telur mdberg allt eins geta myndazt 4 jokullausu landi 
og valdi eiginleikar kvikunnar sjalfrar mestu um gerd bergsins, en 
ekki ytri adstedur. — En um myndun mobergslandslagsins, ,,stapa” 
og ,, hryggja‘‘, var misgengiskenning peirra Recks, Sonders o. fl., enn 
adgengilegasta skodunin, sem fram hafdi komid. Su kenning var 
p6 og er enn 6ésénnud. Aldrei hefur verid synt fram a bad um 
nokkurn stapa, a3 hinar hau og bréttu hlidar peirra séu misgengis- 
stallar, enda ekki greitt adgongu, bar sem nedanverdar hlidarnar 
eru ner alls stadar huldar skridu og auk bess pekja ung hraun 
langvidast jafnlendid fast upp ad brekkuroétum. 


Stapakenningin. 

Sumarid 1941 fékkst ég vid jardfredirannsdknir i Arnessyslu og 
komst ba — einkum vid athugun 4 H1l6ddufelli og Skridunni — ad 
raun um, ad pridji médguleikinn veri einnig til um myndun fjalla 
af bessari gerd: sa, ad bau hefdu hladizt upp ofan a dhaggadan berg- 
grunninn, sem myndar undirlag peirra og hinna ungu myndana 
umhverfis pau. Petta 4 raunar vid um eldfj6ll yfirleitt. En til ad 
skyra hina sérstOku berggerd og l6gun stapanna, sem um hvort 
tveggja eru Olikir 6drum eldfj6llum, vard ad gera rad fyrir sér- 
stokum adstedum vid upphledslu peirra. Skyringin er i sem stytztu 
mali a pessa leid: 

Eldgosin, sem hl6du upp stapana, komu upp undir pykkum 
jokli, breddu hvelfingu upp i isinn og sidan geil upp i gegnum 
hann. Vegna snogerar kelingar i leysingarvatninu storknadi basalt- 
kvikan { bélstraberg og glerkennda gosm6l (efni i mdberg). Isveggir 
héldu ad pessum gosefnum 4a allar hlidar og komu i veg fyrir ad 
pau dreifoust. En par kom, a geilin fylltist upp fyrir vatnsbord 
af gosbergi, sem myndadi einangrandi kraga utan um gosopid, milli 
gjosandi kviku og bradnandi iss. Vid petta breyttist gosid ur peyti- 
gosi (sprengigosi) i fledigos, m. 6. o. ur Oskugosi i hraungos, og 
log ur venjulegu hrauni breiddust yfir mébergss6kkulinn og mynd- 
udu jafnvel dyngju yfir honum. Par med var fullmynda®d fjall af 
stapagero. 

Upphledslukenningin — i peirri mynd, sem hér var fra sagt — 
kom fyrst fram opinberlega { riti minu um jardfredi Arnessyslu i 
1. bindi Arnesinga ségu 1943 (bls. 105, 108 og 114—117). Par er 


NATTURUFRADINGURINN 7 


hun a6 visu adeins sett fram sem tilgdta, er sé bd ekki dsennilegri 
en hinar eldri kenningar, um rof og misgengi. Eg t6k ba upp a pvi 
ad kalla pessa fjallgerd stapa, og verdur peirri nafngift varla breytt 
ur pvi sem komid er, pd ad ekki sé hun 96d. — Raunar a framan- 
greind skyring 4 myndun stapanna ad minni skodun einnig vid um 
mobergshryggina. Munur pessara tvegegja eldfjallagerda stafar ad- 
eins af mismunandi légun gosopsins. [ hrygejunum er bad sprunga 
ad endilongu (4 ensku linear vent), en { sto6punum ner pvi ad vera 
sivOl pipa i midju fjallinu (central vent). Af pessum sdkum urdu 
hrygeir yfirleitt legri fj6ll en stapar, uxu sjaldnast upp ur j6kul- 
breidunni, og vantar bvi hraunhettuna a pa flesta (Gudm. Kj. 1957). 

Fjé6rum drum eftir utkomu Arnesinga ségu skytur upphledslu- 
kenningin aftur upp kollinum og ad pessu sinni vestur 4 Kyrra- 
hafsstrond Kanada. Parlendur jardfredingur, W. H. Mathews, set- 
ur fram nokkurn veginn sému skyringu 4 myndun kistulaga mo- 
beregsfjalla med flétum basaltkolli i British Columbia og ég haf6i 
adur sett fram um islenzku stapana, en par vestra eru fj6ll af pess- 
ari gerd nefnd twyas. Og hann lét ekki par vid sitja, heldur gat bess 
einnig til, ad islenzkir stapar, sem hann pekkti pd pa adeins af 
ritum peirra Nielsens og Noe-Nygaards, séu sams konar myndanir, 
og nefndi par til Burfell, Blafjall, Sellandafjall og Herdubreid i 
Odadahrauni (Mathews 1947). 

Sumarid 1950 voru hollenzkir jardéfredingar R. V. van Bemmelen 
og M. G. Rutten ad rannsdknum ij Odaddahrauni og ritudu sidan 
um per allmikla bok, ‘Tablemountains of Northern Iceland, sem 
kom ut i Leiden 1955. Beir komust bar i adalatridum ad somu 
nidurst6du um myndun bpessarar fjallgerdar sem ég i Arnessyslu og 
Mathews i British Columbia. 

bad er fullvist, aS Mathews hafdi enga spurn af athugunum min- 
um og nidurstédum i Arnessyslu, begar hann setti fram upphledslu- 
kenningu sina, pvi aj um per hafdi ég pa ekkert birt nema 4 is- 
lenzku, en hann aldrei til Islands komi®. 

Eins virdist pessu fariS um ba Bemmelen og Rutten, pvi ad i 
bok peirra er hvergi vitnad i Arnesinga ségu, sem kom po ut tdlf 
Arum adur og sj6 drum adur en peir ferdudust hér vid rannsoknir. 
Og i peirri ferd hofdu peir vissulega samband vid islenzka jaro- 
fredinga, sem var vel kunnugt um upphleéslutilgatu mina. Par a 
medal voru Sigurdur Porarinsson, sem peir pakka i boékarinngangi 


8 NATTURUFRADINGURINN 


fyrir marghattada fyrirereidslu og fredslu, og Jakob heitinn Lindal, 
sem peir heimséttu ad Lekjamoti i Vididal og hittu aftur 4 rann- 
soknasvedi sinu i Pingeyjarsyslu (ad pvi er Baldur Lindal, sonur 
Jakobs, hefur tjad mér). En auk peirra, sem titladir verda jardfreo- 
ingar, var a. m. k. nokkrum tugum ungra manna, sem ég hafoi 
kennt jardfredi { Verkfredideild Haskolans fyrir 1950, vel kunnugt 
um kenningarnar brjar um uppruna mobergsfjalla. — Peir Bemme- 
len og Rutten vitna ekki heldur {i Mathews og virdast ekki pekkyja 
hans skyringu 4 myndun ,,tujanna‘“ i Kanada og pvi sidur pa til- 
gatu hans, ad su skyring eigi einnig vid um peirra ,,tablemountains” 
{ Odadahrauni. : 

Af pvi sem nu hefur sagt verid, ma telja, ad prir adilar, Islending- 
ur, Kanadamadur og tveir Hollendingar, hafi vid rannsoknir hver 
a sinu sveoi og Ohadir hver 6drum komizt ad s6mu nidurst6du um 
uppruna somu fyallgerdar. SU nidurstada er upphledslukenningin 
eins og hun var tilferd hér ad framan, mjOg samandregin og po i 
6llum meginatridum. I pessari mynd mun hin hér framvegis k6ll- 
ud stapakenningin, og tek ég bad nafn upp eftir Sigurdi Porarins- 
syni (1964). Eigi er svo a6 skilja, ad vid, sem sett hofum fram stapa- 
kenninguna, séum sammala um Ol] atridi hennar, en sa agreiningur 
snertir ekki meginatridin sem hér voru talin. 

Eftir hid veigamikla framlag beirra Bemmelens og Ruttens ma 
heita, ad upphledslu- eda stapakenningin sé tekin vid af misgengis- 
kenningunni sem rikjandi skodSun um myndun stapafjallanna. En 
réttur peirra frumkvodla hennar, sem pegar er getid, til heidursins 
af pvi ad hafa fyrstir fundid upp eda sett fram pessa skyringu er 
ekki svo 6skoradur sem virdast kann af pvi sem ad framan segir. 

Pjodverjinn Oetting, sem ferdadist hér um Kj6l og vidar sumur- 
in 1927 og 1928, adhylltist raunar rofkenninguna um myndun stapa- 
fjalla yfirleitt, eins og fyrr var fra sagt. En samt gat hann pess til 
um Hrutfell 4 Kili, a5 jardlagaskipun bess — p. e. médberg nedan 
til og hraunlég yfir — stafadi af pvi, ad betta eldfjall hefSi vaxid 
upp Ur fsaldarjokli. Eg tok ekki eftir bessum ummezlum Oettings, 
sem eru alveg i anda stapakenningarinnar, fyrr en nylega, og hefur 
aldrei fyrr verid til beirra vitnad i riti um stapafjoll. Vil ég nu 
beta fyrir mina yfirsjon med pvi ad taka pau upp i heild orérétt: 

,,Hier liegt die Erklarung nahe, dass die Ablagerung in ihrer 
unteren Partie bei einem subglazialen Vulkanausbruch gebildet ist 


NATTURUFRAZADINGURINN 9 


und mit dem Wachsen des Vulkans in die Héhe immer weniger 
Wasser den Weg zu dem Ausflussherd gefunden hat. Hierdurch 
wurden die Massen kompakter, bis sie schliesslich ungestért als 
Lava ausfliessen konnten. (Oetting 1930, bls. 66). 

I formdla eftir Sigurd Porarinsson fyrir nyutkominni merkisbok 
,»,.Meod huga og hamri*‘, sem er safn dagbokargreina og ritgerda eftir 
Jakob heitinn Lindal 4 Lekjamoti, eru taldar likur fyrir pvi, ad 
sa ageti sjalfleroi jardfredingur hafi komizt ad nidurst6du stapa- 
kenningarinnar pegar arid 1941 (sama ar og ég). Vist er um pad, ad 
Jakob hefur fallizt 4 stapakenninguna, pvi ad {i bdékinni er hun 
skilmerkilega sett fram i sérstakri ritgerd (Jakob Lindal 1964, bls. 
211—217). Su ritgerd er bar prentud an fyrirsagnar nest aftan vid 
bokarkafla, um Snefellsnes, sem hun 4 efnislega ekkert skylt vid. 
Timasetning Sigurdar 4 pvi, hvener Jakob komst ad nidurstodu 
sinni, styOst eingOngu vid r6dina a greinum Jakobs i hreinriti. Hrein- 
ritun peirra var po ekki lokid fyr en 1944, i allra fyrsta lagi, pvi ad 
fra pvi ari er sidasta dagbokin. En ari adur kom tilgdta min um 
myndun mobergsfjalla { Arnesinga ségu (Prentar peirrar békar er 
1943, en misritad 1944 i tilvitnunum Sigurdar Pérarinssonar). Jakob 
Lindal hefur margt ritad um moberg af nanum kunnleika og skarp- 
skygeni, en hvergi i prentudum ritum hans nema hinni 6timasettu 
mobergsritgerd Orlar 4 skyringu stapakenningarinnar 4 myndun 
moberesfjalla. 

Af mobergsritgerd Jakobs Lindal ma rada, ad hann hafi ekki 
sidur verid veitandi en piggjandi i umredum um jardfredi mo- 
bergssveda vid ba Bemmelen og Rutten, er peir skiptust 4 heim- 
soknum sumarid 1950, eins og fyrr var geti0. 

Enn er 6talinn sa madur, sem mér hefur veitt mestan og sérstak- 
lega drengilegan studning vid ad fera fram rok fyrir stapakenn- 
ingunni, en pad er jardfredingurinn Donald E. White i Menlo 
Park i Kaliforniu. Hann ferdadist hér vida um land a vegum Jaro- 
borana rikisins sumarid 1952, og for ég med honum faeina sid- 
ustu daga ferdarinnar um Landmannaafrétt. Pegar adur en vid 
hittumst, haf$i White algerlega fallizt 4 skyringu stapakenningar- 
innar um myndun moberesfjallanna, og adur en hann for af landi 
burt um haustid, hafSi hann skrifaS uppkast ad ritgerd i anda 
peirrar kenningar, par sem hun er fram sett i stuttu mali og skyru. 
A® sjalfs6gdu vildi ég, aS hann birti pessa ritgerd, og baudst til 


10 NATTURUFRADINGURINN 


ad leidrétta fyrir hann smaskekkjur um stadfredi og ornefni, sem 
enn voru i uppkastinu. En White var dfaanlegur til bess vegna 
bess, a3 ,,mér vard ljdést, ad pu hafdir Adur komizt ad flestum og 
ef til vill 6llum peim sému nidurst6dum, sem ég komst ad, og 
6drum, sem ekki héfSu runnid upp fyrir mér.‘« (Ur bréfi fra 
White, dags. 24. sept. 1952). En auk bess var White vel kunnugt 
um rannsdéknir og nidurst6dur Mathews i British Columbia, og 
mun hann pvi einnig af beim astedum ekki hafa talid sina nidur- 
stodu til neinnar nyjungar. White gaf mér uppkastid ad ritgerd 
sinni, ,,Origin of Some Palagonite Mountains of Iceland — A 
Summary Outline“ (5 vélr. bls. og 3 kort), og er hun enn obirt i 
minum forum. 

Svo mun farid flestum fredim6nnum, ad beim er annt um per 
skyringar a fyrirberum, sem peir hafa fundid sjalfir, og fagna 
hverri nyrri stod, sem undir per renna. Og vist er um bad, ad 
nokkud hefur lyfzt 4 mér brunin i hvert skipti, er ég hef ordid 
var studnings eda fylgisaukningar vid stapakenninguna. Samt purfti 
meira til, ad ég sannferdist um, ad hun veri rétt. Fram yfir 1960 
hef ég hvergi i redu né riti arett ad halda fram pessari kenningu 
Odruvisi en sem sennilegri tilgatu, dsannadri (Gudm. Kj. 1943, 1956, 
1957,1960 og 1961). 

En nu virdist mér svo komi0, ad flestir jardfredingar, sem nokkud 
ad radi hafa fjallaS um modbergssvedi Islands, adhyllist stapakenn- 
inguna Odrum skyringum fremur. Ma bar til nefna Sigurd Porarins- 
son (1961) og Porleif Einarsson (1960), sem hafa badir lyst fylgi 
sinu opinberlega. 


Motbarur. 


‘Trausti Eimarsson hefur einn, svo ad ég viti, hreyft andmzlum. 
[ ritgerd um Tjornes o. fl. 1958 telur hann stapakenninguna ,,pro- 
blematic from an energetic point of view“ og virdist med beim 
ordum draga i efa, ad gos undir jokli hafi orku til ad brada pa 
hvelfingu eda geil i jOkulisinn, sem stapakenningin gerir raé fyrir. 
Sidan klykkir hann ut: ,,Sa sem betta ritar telur pessa tilgatu mjog 
dsennilega“ (Trausti Einarsson 1958, bls. 43, nedanmals). 

Pessu er pvi til ad svara, ad reikningslega negir hitaorka gosefn- 
anna til ad breda um nifalt raummal peirra af jokulis, ef talid er, 


NATTURUFRADINGURINN 11 


ad pau kodlni ur 1000° i 0° og edlispyngd peirra sé 2,3 og edlisvarmi 
0,28. Hér er po ekki tekid tillit til krist6éllunarhita gosefnanna, 
sem er nokkur, en ventanlega litill, bar sem synt er, a3 pau storkna 
aS miklu leyti { gler. I eldgosi, sem kemur upp undir j6kli, fer 
oll orkan, sem fram kemur vid kélnun gosefnanna, { bad ad brada 
is, bangad til gosid hefur brett eda sprengt sér braut upp ur j6kl- 
inum. Reikningsdemid hér ad framan synir, ad sti orka er mjég 
rifleg til ad breda moétid, sem gosefnin safnast { samkvaemt stapa- 
kenningunni. 

En Trausti hefur sidar bent 4 veilur i stapakenningunni, veiga- 
meiri en ba sem hér var visad 4 bug. Athuganir hans 4 ymsum 
mobergsfjéllum { Arnessyslu leida hann til beirrar nidurstédu, ad 
pau séu ur margvislegum og misgOmlum berglégum, en allt bergid 
eldra en nuverandi landslag. Medal pessara fjalla eru t. d. Hrafna- 
bjorg austur fra Pbingvodllum. Pad fjall er bé til ad sja daemiger 
stapi. Eg hef ekki skoda’ pad ndnar og ber engan veginn brigdur 
a nidurstodu Trausta (1962 bls. 80—86). Hann virdist aftur 4 moti 
ekki hafa skodad H1ddufell og Skriduna, pau fj6ll sem 6drum 
fremur komu meér til ad adhyllast stapakenninguna. — En okkur, 
fylejendum stapakenningarinnar, eru gagnrok ‘Trausta borf 4minn- 
ing um ad alhefa hana ekki um of. 

Hlidar sumra moébergsstapa eru kynlega beinar og fylgja nokkud 
helztu sprungustefnum. Petta kemur vissulega betur heim vid mis- 
gengiskenninguna, en stapakenninguna. Stapar med pessu marki 
brenndir eru t. d. Skridan, Hagafell, Krakur a Sandi, Sellandafjall, 
Blafjall og Blafjallsfjallgardur. 

Allt fra pvi er visindagreinin jardfredi vard til, hafa idkendur 
hennar hneigzt 2 meir til peirrar skodunar, sem nefnist aktualismi 
(verSandikenning) og hefur ad einkunnarordum: ,,Pekking a pvi, 
sem nu er ad gerast, er lykillinn ad pekkingu 4 pvi, sem gerzt hefur 
adur.’ — Strangur aktualisti tekur ekki fullgilda neina skyringu 
4 fornri jardmyndun fyrr en bent hefur verid a, ad pau ofl, sem par 
voru ad verki, vinni med sama hetti enn fyrir augum vorum. I 
pessu atridi hefur stapakenningunni verid illa afatt fram 4 sidustu 
misser1: 

Hér 4 landi hafa oft, svo ad s6gur fari af, ordid eldgos i sto6rum 
og pykkum jéklum, og eftir sidustu jokulgosin { Koétlu 1918 og i 
Grimsvétnum 1934 féru leiSangrar aS kanna verksummerki 4 gos- 


2 NATTURUFRADINGURINN 


st6dvunum. En pad er skemmst fra ad segja, ad i skyrslum sjonar- 
votta er ekkert, sem bendir til, ad stapi eda fjall af nokkru tagi 
hafi hladizt upp { j6klinum og pvi sidur upp i gegnum hann. 
Grimsvotn eru enn dalur, en ekki fjall, pratt fyrir margendurtekin 
gos a sidustu 6ldum. 

Pratt fyrir bessa annmarka stapakenningarinnar hefur mér jafnan, 
sidan mér datt hun fyrst { hug, pott htin sennilegasta skyringin a 
myndun mobergsfjallanna og styrkzt i peirri tru vid nyjar athug- 
anir minar og annarra. Loksins eftir athuganir minar 4 eldfjallinu 
Legejabrjot 4 Kili sumurin 1958—61 areddi ég ad telja kenninguna 
sannada. Bedi ad berggerd og landslagi er Leggjabrjétur daemiger 
stapi, basaltdyngja 4 brottum bolstrabergs- og mdbergssokkli, en 
hefur bad fram yfir adra stapa, ad hann er bersynilega hladinn ofan 
a Ohaggadan bergerunn; og strandlinur bedi i hlidjum hans og 
vidar a Kili syna, ad bedi fyrir og eftir myndun fjallsins var bar 
meira en 100 m djupt vatn, sem ekkert anna6éd en jokull gat stiflad 
upp i pa hed. En myndun pessa yngsta (eda nestyngsta) stapa a 
Islandi hef ég fyrir sk6mmu skyrt { pessu riti, og skal pad nu ekki 
endurtekid (Gudém. Kj. 1964). 

Sama dag og ég gekk fra peirri ritgerd til prentunar, p. e. 4. april 
1964, rann loks su langpbrada aktualistiska stod undir stapakenn- 
inguna, sem bedi ég og adrir jardfredingar hofS>um pa gert okkur 
nokkrar vonir um: Eldgosid i Surtsey breyttist ur beytigosi i fledi- 
gOS. 


Surtsey ofansjavar. 


Hér verdur ekki rakin sagan af Surtseyjargosinu, heldur adeins 
drepid 4 fa meginatridi, sem skyra myndun stapafjalla ljosara en 
pau verksummerki, médrg pusund ara gomul, sem til bessa hefur 
ordid ad stydjast vid eingdngu. Um sdgu pessa stérkostlega og fa- 
dema frddlega natturuvidburdar skal ad ddru leyti visad til rita 
peirra Sigurdar Pérarinssonar (1965) og Porleifs Einarssonar (1965) 
og kvikmyndar Osvalds Knudsens (,,Surtur fer sunnan“). — Sjalfur 
hef ég stundad rannsdéknir 4 Surtsgosinu ‘helzt til slalega, adeins 
prisvar stigid par feti a land (16. april, 1. 4g. og 10. des. 1964), og 
er orsOk peirrar vanrekslu 611 Gnnur en ahugaleysi. 

PeytigosiS { Surti st6d yfir med litlum hvildum og litlum til- 


NATTURUFREDINGURINN 13 
brigdum hatt 4 fimmta manud, fra 14. név. 1963, er pad kom fyrst 
upp ur sj6, fram til 4. april 1964. Allan penna tima var framleidsla 
gossins mjég smdger gosm6l, langmest basaltaska. Ur pessu efni 
hlédst upp eldfjallid Surtsey 4 gosst6dvunum um 175 m hatt yfir 
sjavarmal. En retur pess fjalls liggja allt ad 130 m undir sjavarmali, 
svo ad raunveruleg hd bess er um 300 m. Ekki er ereitt adgdngu 
ad athuga gerd bergsins i nedansjavarsOkkli Surtseyjar, og l4tum 
vid hana enn um sinn liggja milli hluta. En allt pad, sem upp ur 
std { aprilbyrjun 1963, er fint, lagskipt tuff, 6hardnad ad kalla, 
en bo nogu fast i sér til ad standa uppi i pverhniptu stdli, par sem 
brim brytur af strOndinni. Gerd tuffsins er ad kalla hin sama og i 
sudurfellum Heimaeyjar i Vestmannaeyjum (p. e. Sefjalli, Ker- 
vikurfjalli og Litlhof6a), og er henni vel lyst i ritum Trausta Ein- 
arssonar (1943 og 1948). Bedi i Surtsey og Heimaey ma finna brot 
af skeljum sjodyra i tuffinu, sum laus, en sum i adkomusteinum, 
sem eldgos hefur brotid ur berglogum undir sjavarbotni. Eini 
verulegi munurinn er sa, ad tuffid i Heimaey er, a. m. k. sums 
stadar, mun hardara fyrir elli sakir. I fyrri grein sinni telur Trausti 
pad ekki eiginlegt tuff, heldur set skridjokuls eda borgariss a hafs- 
botni. I hinni siSari fellst hann a, ad petta muni gosmyndun, en 
po a hafsbotni, og er su skodun eflaust ner sanni. En eftir reynsluna 
af Surtsey er engin asteda til annars en telja allt betta tuff myndad 
ofansjavar. 

Tuffid i Surtsey hefur ekki enn ordid ad mdberegi eda a. m. Kk. 
ekki sa hluti pess, sem liggur a yfirbordi og unnt er ad athuga. En 
pad er efni i mdberg, og ekki skulum vid fortaka, ad raunverulegt 
moberg finnist i beim hluta bess, sem nu a sidustu misserum hefur 
egrafizt undir pykku, heitu hrauni nidri i heitu jardvatni, sem auk 
sjavarseltunnar er mettad audleystum og aleitnum syrum goskvik- 
unnar. Eg er med 6llu 6frddur um, hve langan tima ummyndun 
basaltglers i mdégler (palagénitisering) tekur vid slik skilyrdi, en 
etla, aS hann kunni a6 vera stuttur. 

Langoftast medan a pbeytigosinu stdd (14. név. 1963 — 4. april 
1964) fladdi sjér inn i gosgig Surtseyjar. Pé bar svo vid hvadé eftir 
annad, einkum er 4 leid, ad tuffhringurinn lokadist ofansjavar 
utan um gigopid. Pegar svo stdd 4, sdst meiri gl6d { gosst6lpanum 
en ella. SU 2166 stafadi af bradnum kvikuslettum, sem ventanlega 
hafa storknad i gjall og klepra. Pessar breytingar { hattum gossins, 


14 NATTURUFRADINGURINN 


eftir pvi hve sjérinn atti greidan adgang ad gignum, benti pa begar 
eindregid til, ad nabyli eda snerting kviku og vatns studladi ad 
sprengingu og sundurtetingu goskvikunnar i 6sku, en kami i veg 
fyrir hraungos. Sem fylgismanni stapakenningarinnar botti mér 
helzt til lengi dragast, ad peytigosid breyttist i fladigos, og var ekki 
alls kostar Aanegdur med hattalag Surts fyrstu manudi arsins 1964. 
Peytigosid, sem hélzt enn pessa manudi, leiddi i lj6s, ad pad er 
ekki nog, ad eldfjallskollur hekki rétt upp fyrir vatnsflot (i sj6 
eda jOkli), heldur parf sa kragi ur sundurlausum gosefnum, sem 
lykur um gigpipuna, ad pykkna og péttast ad vissu marki, til ad 
peytigos breytist i fledigos. Pessu marki var nad 4. april 1964. 
bann dag kom loks full, aktualistisk stadfesting 4 kenningunni um 
breytingu peytigosa i fladigos vegna hindrunar 4 adgangi vatns ad 
goskvikunni. 

Flzedigosid (hraungosid) i Surtsey stod yfir fulla 13 manudi, fram 
i midjan maimanud 1965. bad kom alltaf upp i sama stad, ,,hraun- 
efonum“ (en peytigosid hafdi verid éstéduera { rdasinni). I honum 
hélzt lengst af gloandi og élgandi hrauntjorn, sem oft gaus bjortum 
raudgulum kvikustro6kum marga tugi metra i loft upp og Ut yfir 
gigbarmana. Par storknudu sletturnar i klepra og hl6dst ur beim 
hringlaga barmur utan um giginn. Framan af f160i hraunid yfir 
barminn eda um skard i hann, en er a leid oftar Ut undan honum 
ébrotnum og afram i gléandi lekjum i att til sjavar. Ur hrauninu 
myndadist fyrst breikkandi og bykknandi skor yfir vesturstrénd 
eyjarinnar og ferdi ut stréndina, hegt ad visu, bvi ad addypi var 
miki. Eftir farra daga hraungos potti synt, ad loks hefdi Surtsey 
eignazt bann brimbrjot, ur hordu bergi, sem henni mundi endast 
til langlifis. En fram ad pvi matti stundum ekki 4 milli sja, hvoru 
veitti betur, beytigosinu a6 hlada upp fjall ur lausu tuffi eda brim- 
inu ao brjéta bad nidur. 

Ekki haf6i fladigosid i Surtsey lengi stadi6, er ljost vard, ad par 
var um ad reda ba tegund eldgosa, sem enginn hafdi fyrr augum 
litid hér a landi, en ernar minjar eru eftir fra pvi longu fyrir 
landnam. Pau verksummerki kdllum vid nu dyngjur. Per eru hér 
ad kalla einskordadar vid tv6 svedi, og falla pau saman vid ut- 
breidslusvedi stapanna. Petta eru mdbergssvedin stéru, annad a 
Nordurlandi, hitt a Sudvesturlandi. Athyglisvert er, ad a pridja 
stora mobergssvedinu, 4 Midsudurlandi, vantar badar pessar fyall- 


NATTURUFRADINGURINN 15 


SURES BY 


Zh. agiint 1965 


metrur 


oAty 


3. mynd. Surtsey og ,,Syrtlingur“ 24. agust 1965. Hraunid er taknad med skrep- 
um; annars stadar eru hedirnar ur tuffi og flata reman med stréndinni ur 
fjérusandi. — Landmelingar Islands. 

Fig. 3. Surtsey and ,Syrtlingur“ on August 24th 1965. The lava is indicated 
with spattering; the hills consist of tuff, and the flat strip along the shore 
is made up of beach deposits. 


gerdir bvi sem nest. Skjaldbreidur upp fra Pingvodllum, ‘Trdlla- 
dyngja og Kolléttadyngja i Odadahrauni og Kjalhraun 4 Kili eru 
albekktar dyngjur, allar yngri en fra isaldarlokum, enn fremur Ok 
vid Kaldadal, Lyngdalsheidi i Arnessyslu og Vadalda i Odadahrauni, 
allar fra isdld. Heillegar og demigervar dyngjur af badum aldurs- 
flokkunum og 4 badum svedunum eru samtals yfir prjatiu — og 
miklu fleiri, ef med eru taldar per dyngjur (eda peir dyngju- 
hvirflar), sem mynda basaltkolla 4 stapafjollum. 

Dyngjurnar eru hraunbungur, oftast med kringlottan gig a4 hvirfl- 
inum, og hallar padan jafnt og hegt til allra hlida. Sa halli er med 
mesta moti 4 Skjaldbreid, um 7°, en a flotustu dyngjunum, eins 


16 NATTURUFRADINGURINN 


og Lambahrauni, hvergi yfir 3°, ef melt er 4 faeinna km vegalengd. 
Dyngja, sem myndast 4 jafnlendi, verdur pvi sem nest kringlott, og 
hedarlinurnar { hliSum hennar eru — ad undanskildum oteljandi 
smahlykkjum — sammidja hringar utan um giginn. En i hlidarhalla 
verour dyngjan skokk (t. d. Heidin ha). Dyngjurnar eru eingongu 
ur hrauni (engri gosm6l), bad er evinlega basalthraun og langvidast 
med helluhraunsyfirbragdi. I flestum pversnidum dyngjuhrauna 
kemur i 1j6s, ad pau eru beltott, pb. e. hvert lagid ur samfelldu hrauni 
liggur yfir 6dru, en larétt skora eda fraudkenndara hraun a milli. 
Algeng pykkt beltanna er 14—1 m, en hun getur verid miklu minni, 
undir 20 cm. Yfirbord peirra — hinna nedri ekki sidur en hins 
efsta — eru oft med skyrum rennslisrakum, hraunreipum. A mét- 
um beltanna hafa hvergi fundizt nokkur millilog, er vitni um veru- 
legan aldursmun efri og nedri belta. — Fg skal ekki lengja betta 
mal med nanari lysingu a dyngjuhraunum, heldur visa til rekilegri 
lysinga { ritum Porvalds Thoroddsens og i merka ritgerd um Skjald- 
breid eftir Tomas heitinn Tryggvason (1943). 

I 6llum framangreindum atridSum og fleirum er hraunbunga 
Surtseyjar demiger dyngja. En hun er mjog skokk vegna halla 
undirlagsins. 

Agust Bédvarsson forstjéri Landmelinga Islands 1ljé6smyndadi 
Surtsey ur lofti 25. 4g. og 23. okt. 1964 og enn 24. ag. 1965 og 
geroi af henni kort i melikv. 1:10 000 eins og hun var pa hverju 
sinni. A 6llum kortunum kemur dyngjulégun hraunsins vel fram 
(3. mynd). Hvirfill dyngjunnar med hraungignum er ad nordan og 
austan til halfs umluktur tuffbormum hins vida beytigigs, sem par 
var adur ad verki. En st. mikla gigskal var opin til sudvesturs, svo 
ad um leid og hun fylltist sjalf, rann mestur hluti hraunsins i pa 
att fram ur henni og myndadi demigerva dyngjubrekku nidur ad 
sjo. Samkvemt sidasta korti Landmelinganna er hed hvirfilsins 
119 m y. s. og lengd brekkunnar pbadan til sjavar 1300 m i sudur 
og 650 i vestur. Medalhalli i pessar attir er bvi um 11° og 5° 
(4. mynd). 

Dyngjan i Surtsey er litil { samanburdi vid flestar hinar fornu 
dyngjur hér a landi, en pd ekkert einsdemi ad smd. Rumtak pess 
hluta hennar, sem ligegur yfir sjavarmali reiknast mér 42 000 000 m3 
(p. e. 0.042 km) samkvemt korti Landmelinga Islands eftir flug- 
myndum fra 24. ag. 1965. Pessi tala er bd vissulega of lag, um 


NATTURUFREDINGURINN 17 


4. mynd. Surtsey ad sudvestan. Hatindurinn, ur tuffi, t. v.; hraundyngjan, 
minna snjéug, t. h. Bergstalid fremst 4 myndinni er allt a5 15 m hatt og mynd- 
ad vid brimrof 4 h. u. b. einu ari. — Ljésm. Gudm. Kj. 8. marz 1966. 

Fig. 4. The shield§-volcano of Surtsey, seen from SW. The cliff, in front, up 
to 15 meters high, was formed by surf erosion in about one year. The high 
peak, to the left, and lower hills in the skyline to the right consist of tuff. 


hraundyngjuna i heild af tveimur dstedum: I fyrsta lagi braut 
sjavarbrimid svo ad um munar af hraunstrondinni bedi medan 
dyngjan var { smidum og sfdar. I 6dru lagi mun dyngjan ekki hafa 
hekka@ fyllilega ad pvi skapi sem bettist ofan a hana, heldur sigi6d 
v10, svo ad nedstu hraunlégin, sem vid skulum etla ad storknad 
hafi vid sjavarmal, munu nu liggja nokkru dypra. Heildarrimtak 
pess hrauns, sem parna storkna0i yfir sjavarmali, og pvi i dyngju- 
hraun, getur vart verid minna en 0.05 km3, en kann a6 vera 
mun meira. 

Adeins hinar smestu af gomlu dyngjunum eru af sOmu sterdar- 
eradu og Surtseyjardyngjan. T. d. er rumtak nokkurra gamalla 
dyngna, aetlad i km?*, sem hér segir: Skjaldbreidur 50, Kjalhraun 
13, Leggjabrjotur 11, Selvogsheidi 3,0, Baldheidi 0,04 og Haleyjar- 
bunga 4 Reykjanesi 0,01. Pessar aetlanir eru mj6g énakvemar, 
kunna a6 skakka allt ad helmingi og hin sidasta enn meira, vegna 
pess ad pykkt hraunanna vitum vid hvergi nakvemlega og verdum 
ad geta okkur til um hana eftir likum einum. 

Dyngjan i Surtsey er dll myndud i einu gosi — meira ad segja 


18 NATTURUFRADINGURINN 


i einni lotu, 13 manada langri, eins goss, sem hefur stadid med 
litlum hvildum ner 26 manudi, pegar petta er ritad (jan. 1966). 
Su stadreynd gefur i skyn, ad ber af gomlu dyngjunum, sem eru 
samberilegar ad sterd, séu einnig til ordnar i einu gosi hver. Stapa- 
kenningin gerir enn fremur rad fyrir einu gosi eda i mesta lagi 
f4einum vid myndun dyngjukolla stapanna. A jédrum dyngjunn- 
ar (eda stapans) Leggjabrjots eru signar hraunspildur, m. a. ein 
legd um 100 m djup, afmarkadar misgengisgjam med oreglulegri 
stefnu, sem fylgir engan veginn sprungustefnu héradsins (6. mynd). 
Ke hef skyrt bessi sig svo, ad par hafi pykkt hraun breidzt yfir 
leifar af jOkulis, sem bradnadi ekki til fulls fyrr en hraunid var 
storknad yfir honum. (Gudm. Kj. 1964). Ef pessi skyring er rétt, 
hlytur allt hraunid ad hafa komid upp a4 svo sk6mmum tima, ad 
teljast verdur ,,eitt gos. Loks er bess ad minnast, sem adur var 
getid, ad hvergi hefur fundizt i islenzkum dyngnahraunum neitt 
pad, er bendi til verulegs aldursmunar hraunlaga fra sama dyngju- 
hvirfli. Betta freistar til peirrar alyktunar, ad islenzku dyngjurnar 
séu yfirleitt myndadar i einu gosi hver, ventanlega langvinnu, ef 
til vill med einhverjum hvildum, en naumast svo longum, ad kvik- 
an i hinni pipulaga eldras undir gignum hafi nokkru sinni nao a6 
storkna. Petta kann ad pykja otrulegt um sterstu dyngjurnar, t. d. 
Skjaldbreid, sem er eitthvad 50 km? ad rummali. En ekki er pad 
neitt fraleitt, ad slikt hraun hafi komid upp i gosi, sem st66 faein 
ar, ef vid berum bad saman vid Skaftareldahraun, sem kom allt 
upp a 5 manudum 1783 og hefur verid aetlad 12—15 km, eda vid 
Pjorsarhraun, sem er bd drjugum meira en Skaftareldahraun ad 
flatarmali og ventanlega ekki sidur ad rummali og rann allt i einu 
gosi fyrir um 8 pus. arum. Skjaldbreidarhraunid virdist pd ekki 
nema um prefalt—fjorfalt steerra en pessi einstoku hraunflod. 


Surtsey nedansjavar. 


Langmestur hluti bess bergs, sem Surtsgosid hefur myndao, hefur 
lagzt til hvildar 4 sjavarbotni, par sem ekki er greitt adgongu til 
bergfradilegra athugana. En bergmalsdyptarmelingar Islenzku sjé- 
melinganna, gerdar i umsja Gunnars Bergsteinssonar 4 vardskip- 
inu ,,Albert“ i juli og agust 1964, gefa gd6a mynd af sjavarbotn- 
inum eins og hann var pa. Per melingar na yfir stort svedi um- 


NATTURUFRADINGURINN 19 


5. mynd. Sjékort af nagrenni Surtseyjar samkv. melingum Sjémelinganna i 
juli—dgust 1964. Utlinur Surtseyjar og ,,Syrtlings“, eins og ber urdu i dgust 
1965, eru dregnar med breidu butudu striki. 

Fig. 5. A chart of the surroundings of Surtsey according to echo soundings by 
the Icelandic Hydrographic Service in July—August 1964. Coastline of Surtsey 
and Syrtlingur in August 1965 inserted with thick dash-line. 


hverfis Surtsey, og hef ég fyrir greidvikni Gunnars fengid til af- 
nota kort med péttum dyptartélum af pvi svedi. A kortinu, sem 
hér er birt (5. mynd), er sjavarbotninn tekinn upp eftir pessu 
bradabirgdakorti Sj6melinganna, og hef ég po leyft mér ad draga 
dyptarlinur (med 10 m dyptarmun) alveg upp ad sjavarmali, bd 
ao efstu dyptarlinunum veri raunar sleppt 4 fyrirmyndinni vegna 
helzt til strjalla melinga svo nerri stroOndinni. Strandlina eyjar- 
innar og hedalinur hraundyngjunnar eru aftur 4 moti teknar upp 
eftir korti Landmzlinga [slands 25. 4g. 1964, og loks er einnig 


20 NATTURUFRADINGURINN 


morkud 4 kortid strandlina Surtseyjar og ,,Syrtlings eins og hun 
var 24. ag. 1965. 

Nyjasta sjokort, gert 4dur en Surtsgosid héfst, er ad visu mjog 
onakvemt i samanburdi vid bad sem hér um redir af sama svzoi, 
en synir um 125—130 m dypi og engar verulegar mishzdir par 
sem Surtsey er nu. Fullvist er, ad allar hinar kréppu hedir, syndar 
4 5. mynd med dyptartélunum 25 (,,Surtla‘), 74, 67, og 88, auk 
Surtseyjar sjalfrar, eru nymyndanir gossins. Ur ,,Surtlu‘’ komu litl- 
ir gosstrékar upp ur sj6 { arslok 1963, en ekki vard med vissu vart 
eldsumbrota 4 hinum st6dunum. — Sidan dyptarmelingarnar voru 
gerdar sumarid 1964, hafa enn betzt vi6 a. m. k. tv6 eldvorp a hafs- 
botni vid Surtsey og bedi ordid eyjar i bili. ,,Syrtlingur”, sem gaus 
allt sumarid 1965 (mai—okt.) vid austurstréndina, og eldvarp und- 
an sudvesturstrondinni, sem fyrst sast gjésa 26. des. 1965 og er enn 
ad (jan. 1966). Eins og venta ma, hafa 6ll pessi gos, sem til hefur 
sézt 1 sjonum vid Surtsey, verid sprengi- eda beytigos. 

Af hedar- og dyptarlinum kortsins (5. mynd) og enn betur a 
snidunum (7. mynd) kemur fram greinileg stapal6gun a Surtsey 
sunnanverori, b. e. beim hlutanum sem hraunid nadi ad breidast 
yfir. En eldfjallid Surtsey i heild er afbrigdilegur stapi ad pvi leyti, 
aS hinir hau gigbarmar ur tuffi ad nordan- og nordaustanverdu 
risa allhatt upp yfir hvirfil hraundyngjunnar og meinudu hraun- 
inu a6 breidast til strandar i ba att. 

Melingar a sj6 og landi syna, ad nedansjavarbrekkan undir hraun- 
strond Surtseyjar er alls stadar miklum mun brattari en dyngyju- 
brekkan par fyrir ofan. Samkvemt dyptarmelingum, sem bar voru 
gerdar nest landi, er 4 einum stad gefid upp 80 m og a 6drum 96 m 
dypi adeins 200 m fra str6ndinni. Petta samsvarar 22—26° halla 
{ brekkunni nidur fra sjavarbordi. En bess ber vel ad geta, ad pess- 
ar dyptartélur eru lagmork. I fyrsta lagi melir bergmalsdyptarmel- 
irinn stytztu linu til botns. En i svo miklum halla, sem hér er um 
ad reda, er su lina ekki lo6drétt, heldur héll ad landi, styttri en 
raunveruleet dypi 4 mzlistad. I 6dru lagi verdur linurit melisins 
af botni med kroppum mishedum ekki gl6ge lina heldur breitt 
strik, bar sem efra bordi6 synir dypi a strytum og hrygegjum og hid 
neora i gjotum. Dyptartélur sjokortsins eru teknar eftir efra boro- 
inu, strytunum — af sjalfsogdum Gryggisastedum vegna nota korts- 
ins fyrir sj6menn. Af pessum s6kum ma telja fullvist, ad mesti 


NATTURUFRAZADINGURINN 21 


brattinn neSansjavar undan hraunstr6nd Surtseyjar sé mun meiri 
en framanskraé lagmork segja til um, ad minu dliti vart undir 30° 
og bar med samberilegur hlidSum venjulegra stapafjalla, eins og 
eftirtalin dami syna. 

Pessi demi um halla i hlidjum stapa eru Oll tekin eftir korti 
Bandarikjahers i melikv. 1:50 000 og midud vid 200 m nidur fra 
fjallsbrun, bar sem hlidin er einna bréttust: Herdubreid (A) 53°, 
Hlodufell (SA) 50°, Hrutfell (A) 41°, Kyalfell (S) 34°, Burfell a 
Myvatnsorefum (V) 34° og Legejabrjétur (SA) 28°. 

Penna mikla bratta stapahlidanna hef ég i fyrri skrifum min- 
um kennt adhaldi jékuliss medan fjallid var ad hladast upp. A 
Leggjabrjot benda po strandlinurnar i hlidinni til ad vatn (djupt 
jokullon) kunni einnig ad gegna pessu hlutverki. Og nu, eftir 
reynsluna i Surtsey, er synt, aS vatn (sjér) getur svo aS um munar 
heft framras hrauns og latid bad hladast upp pannig, ad brunin 
verdur laust ofan vid sjavarmal og fram af henni ha og brott 
brekka nedansjavar — miklu herri og brattari en demi eru til um 
brunir basalthrauna, sem hafa staSnemzt a landi. Hin beinu ahrif 
vatns 4 hraun, sem ut i pad rennur ofan af landi, eru ad sjalfsogdu 
hrod keeling, sem veldur hradri storknun frambrunarinnar. 

Haar hraunbrunir — en bo i meira hofi en framantaldar — af 
somu voldum eru okkur einnig kunnar 4 nokkrum stérum basalt- 
hraunum her a landi, t. d. nedansjavarbrekkan Hraunbruin, um 
60 m ha, fram af brin Pjorsarhrauns undan strénd Fléans, og um 
20 m har og brattur jadar nestyngsta Tungnarhraunsins 4 peim 
kafla, sem hann stiflasi Tungna og myndadi stoduvatnid Kroks- 
lon, sem sidar restist fram (Gudm. Kj. 1964b). 

En loksins, i hraungosi Surts, urdu islenzkir natturuskodarar 
ahorfendur ad myndun harrar hraunbrunar af pvi tagi, sem hér 
voru talin demi um. — Eftirfarandi lysingar, teknar ur dagbdok 
minni, eru adeins synishorn af pvi, hvernig mér kom betta fyrir 
sjonir, en adrir hafa haft miklu fleiri tekiferi til ad athuga fyrir- 
beeri6. 

Nottina 1.—2. ag. 1964 var hraungos i meira lagi, og gléandi 
kvikualar runnu vida ut i sjo. Einn hinna sterstu vakti sérstaka 
athygli mina. Ofert var ad honum fyrir 6drum minni beggja vegna, 
en sdst vel til hans af hatindi Surtseyjar um kl. 9—11 um kvoldio. 
Pessi hraunall beljadi ut undan sudvesturbarmi gigsins og rann 


22 NATTURUFRADINGURINN 


padan nokkurn veginn skemmstu JeiS og undan mestum halla til 
sjavar. En par pverbeygdi hann til hegri samsida strondinni og 
mjakadist i pa att 4 ad gizka 50—100 m veg. A pessum kafla, nedan 
vid beygjuna, var hraunallinn ordinn mjég storkinn 4 yfirbordi, 
svo ad hann gl60i adeins 4 blettum, enda mj6g hegfara og naum- 
ast merkjanleg hreyfing 4 honum allra fremst. Yfirbord hans syndist 
hallalaust eda pvi sem nest og adeins faeinum metrum ofar sjavar- 
bordi, svo ad brimskvettur gengu par yfir. Pvi var likast sem 
hraunid kynokadi sér vid ad renna undan brattanum nidur i djup- 
id. Verdur ad extla, ad hinn ytri (vinstri) jadar pessa hrauntaums 
hafi hradstorknad af snertingu vid sjoinn og stadid eins og stiflu- 
gardur vid kvikunni fyrir ofan. Ef til vill ytti hin honum eitthvad 
fram, ofurhegt eda i smarykkjum, pd ad ekki geti ég greint pad. 
En bad bar vid, ad gloandi kvikutotur teygdust fram yfir stifluna 
og hurfu i brimid og stérkostlega gufubdlstra, sem parna hnykluo- 
ust upp i sifellu, og slo 4 ba eldbjarma i neturhuminu. 

I somu ferd laust eftir midnetti ]6nadi vardskipi6 ,,Albert med 
okkur Surtseyjarfara skammt undan sudvesturstrond eyjarinnar, par 
sem hraunrennslid var hvad mest ut { sjo. ba var ekki a6 sja, ad 
hraunio hegdi verulega a sér né sveigdi med strOndinni par sem 
pad kom i sjdéinn, heldur virtist pad belja beint ut. Vegna rokkurs 
og mjog takmarkads skyggnis af voldum gufubdlstra gat ég ekki 
gengid ur skugga um, hvort parna var um ad reda pann hraun- 
straum, sem fyrr var getid og mer hafdi fyrir stundu or6id starsynt 
a ofan af eynni, eda annan litlu austar. Hafi betta verid sama hraun- 
10, var bad nu ordid breytt, ytri jadarinn ef til vill brostinn. Par 
sem hrauni6 féll i sjoinn, rak hver sprengingin adra. Hraunflygs- 
ur, flestar svartar, en sumar raudgloandi siur, beyttust bar i loft 
upp, stundum i samfelldum strékum, a4 a6 gizka um 30 m haum. 
Petta liktist raunverulegu eldgosi, en var efalitid adeins gervigos 
ur hraunflédinu. Til ad sja virtust mér bessar sprengingar eiga sér 
stad fast vid strandlinuna, en po eindregid heldur utan vid hana, 
nedansjavar. AO pvi leyti var betta gervigos dlikt beim, sem hinir 
alkunnu gervigigar i hraunum hér a landi vitna um, en po vent- 
anlega af somu vdldum: sprengpbenslu innibyrgdrar vatnsgufu und- 
ir gloheitu hrauni. 

Hinn 13. sept. 1964 var ég staddur a strandferdaskipinu ,,Herj- 
olfi’ 4 s6mu sl6dum undan strond Surtseyjar og sa flest hin sOmu 


NATTURUFRADINGURINN 23 


fyrirberi og begar er fra sagt. En pad var helzt til nyjunga, ad 4 
skipinu vard vart eins konar éskufalls. Askan var gréf og dkoma 
hennar likust haglhreytingi. Ekki gat huin att sér annan uppruna 
en gervigosin vid str6ndina. 

Hinn 10. des. 1964 horfdi ég 4 gléandi foss { fremur litlum 
hraunlek, sem féll i sjoinn fram af bergi 4 sudausturstrénd Surts- 
eyjar. Eftir langa bid adeins um 10—15 m fra hraunfossinum sa 
ég nokkrum sinnum smasteina kastast upp ur sj6num fast nedan 
vid fossinn. Peir foru { mesta lagi 5—10 m i loft upp. Enginn peirra 
21601, enda var bjartur dagur, en einn, sem var a sterd vid saudar- 
volu og féll nidur i fj6runa rétt vid fetur mér, reyndist brenn- 
heitur, og saud sndggvast upp af honum, er ég sparkadi honum 
i poll. Sprengingar i hrauninu hljéta ad hafa valdid pessu erjoét- 
kasti, en ekki gat ég greint, ad beim fylgdu neinir vatnsstrékar. Ef 
til vill voru slikir strékar égreinilegir vegna pess, ad petta for fram 


, 


{ allmiklu brimi. 


Gos i j6kli og gos i sj. 

Raunar fest engin vissa um berggerd Surtseyjar undir sjavar- 
mali af athugunum eins og beim, sem hér var fra sagt. En pd eru 
per nokkur visbending um, ad pad hraun, sem fossadi eda hrundi 
ofan hina brottu brekku nedansjavar og tettist auk bess sundur af 
sprengingum i fallinu, hafi tekid a sig nokkura adra mynd en hitt, 
sem storknadi i dyngju ofan sjavarmals. Ef nanar skal leida getum 
ad berggerdinni i undirstddu Surtseyjar, ba er ekki Ur vegi ad huga 
ad samsvarandi hluta hinna 6ldnu ,,halfsystkina“ hennar, p. e. mo- 
bergsfjallanna: stapa og hryggja. Pad er ad visu Ofugur aktualismi 
ad leita i gomlum myndunum skyringa 4 nyordénum, en par er nu 
helzt ad ad bua, unz undirlag hraundyngjunnar i Surtsey og sjavar- 
botninn fram undan hefur verid kannadur med borun, kofun og 
toku margra og stoérra synishorna. 

Um gerd moberesfjalla er mér bezt kunnugt 4 Landmannaafrétti 
og Tungnarérefum. Um mestan hluta bess svedis eru oll fjoll hrygg- 
ir, en stapa vantar, og pau eru a6 kalla eingOngu ur modbergi og 
bdlstrabergi. Sum eru adeins ur annarri tegundinni. En par sem 
badar fara saman { einu fjalli, er afstaSan undantekningarlitid su, 
ad bad skiptist i tvaer hedir eftir bergtegundum: bdlstraberg undir, 


24 NATTURUFRADINGURINN 


mdberg ofan. a. En mét pessara bergtegunda eru vidast 6reglulegur 
flotur og ligeja mishatt, jafnvel i hlidum eins fjalls. 

I Blafelli vid Hvita er pessu eins farid (i sudurhlidinni; en ad 
nordan virdist mobergid na nidur ad fjallsr6tum). En sa er 6 mun- 
ur a, ad Blafell er stapi, og hest 4 pvi liggur pykkur gragrytisskj6ld- 
ur yfir moberginu. 

I hlidum Legejabrjéts vid Hvitarvatn sér litid 4 fast berg fyrir 
urd og skridu nedan vid hina hvossu brun dyngjuhraunsins (6.—7. 
mynd), en allra nedst, vid vatnsbordid, eru pd klettar ur bdlstra- 
bergi. Enn fremur ma finna greinileg brot ur bdlstrum (me@ gler- 
skorpu a uthlidinni) uppi i skridunum — og vott af mobergi. 

Su meginafstada bdlstrabergs og modbergs, sem hér voru til tind 
demi um, bendir til atburdardsar sem hér segir: 

1. Vid uppkomu basaltkviku undir pykkum jokli storknar hun 
i bdlstraberg. Hinn ytri prystingur leysingarvatns og fljétandi j6k- 
uls asamt beim eiginleikum vatnsins ad pétta og taka i sig alla 
vatnsgufu og raunar fleiri rokgjorn efni, um leid og pau skiljast 
fra kvikunni, kemur i veg fyrir sprengingar. Ekkert gos kemur upp 
ur jOklinum, en hann bradnar ad nedan, bdlstrabergsgull vex upp i 
hvelfinguna, sem bannig myndast, fulla af vatni. 

2. Hinn ytri prystingur a yfirbord bess guls minnkar um h. u. b. 
eina loftbyngd (eda eitt bar) vid hverja 10 m, sem pad ferist ofar 
{ vatninu. A vissu dypi hettir hann ad vega 4 moti hinum innra 
prystingi (kvikugasanna) — og sprengingar hefjast, m. 6. 0. peytigos. 
Ventanlega er jOkullinn oftast bradnadur i sundur adur en pbessu 
Stigi er nad, svo ad hin fyrsta synilega gosbyrjun hefst upp ur vatni 
fremur en jOkli. 

3. Peytigosid pekur bolstrabergsgulinn med gosmél, sem er efni 
i mdberg. Hun hledst jafnvel hatt upp ur vatninu, og — ef um 
myndun stapa er ad reda — einangrar hun gigopid negilega fra 
pvi, til ad gosid breytist i fledigos, sem hledur upp hraundyngju 
a fjallskollinum. 

4. Um leid og dyngjan hekkar ferast bord hennar einnig ut 
til allra hlida. Par lenda hraunfl6din annadhvort a jokulis eda i 
vatni. Er pa prennt (eda fernt) til um afdrif peirra: a) Pau fleda 
ut yfir isinn; en sa hluti peirra hlytur a3 brotna fra og annadhvort 
berast burt med skridi j6kulsins eda siga nidur um leid og hann 
bradnar undan peim. — b) Pau breda sig nidur ur isnum og hladast 


NATTURUFRADINGURINN 25 


upp i bratta brun vid lddréttan isvege. — c) Vatnid eitt negir til ad 
sto6va hraunfl6din og mynda slika brun — Ad skodun peirra Bem- 
melens og Ruttens er sa mOguleiki enn til, a3 vatnid hverfi burt i 
jOkulhlaupi undir j6klinum, hraunin fossi hindrunarlaust ofan 
fjallshlidina unz pau stddvast vid j6kulinn. En einhlit merki pess- 
arar framvindu pekki ég ekki 4 neinum stapa. Peir fau hraunfossar 
sem menn pekkja i stapahlidum, t. d. 4 Blafjallsfjalleardi, virdast 
vera nutimahraun (Bemmelen og Rutten 1955). 

Su ras atburda, sem hér ad framan var rakin (1.—4.) i myndun 
Stapa, er ad breyttu breytanda hin sama og atti sér stad i Surtseyjar- 
gosinu nu a sidustu misserum. Med pad i huga skulum vid nu geta 
okkur til um gerd hins nymyndava bergs a4 sjavarbotni vid Surtsey. 

Surtsgosi6 er almennt talid hefjast ad morgni 14. november 1963. 
Vist er, a6 bann morgun kom pa® fyrst upp ur sj. En hitt ma og 
telja vist, ad bergkvika var bar tekin ad streyma upp ur hafsbotn- 
inum a. m. k. nokkrum dogum ef ekki vikum adur. Par myndadi 
hun bunka eda gul, ventanlega ur sams konar bdlstrabergi og vant 
er a0 vera i undirst6du mobergsfjalla (1 a 7. mynd). Pessa ,,goss* 
a hafsbotni vardé ekki vart, medan a pvi stdd, ad dru leyti en pvi, 
ad a togaranum ,,Porsteini porskabit™ vard adfarandétt 13. névember 
vart ovenjulegrar hlyju i sjonum a litlum bletti um 2 sjémilum 
sudvestur fra beim stad, er gosid kom upp sidar. Parna meeldist 9.4° 
yfirbordshiti, en 7° beggja vegna (Sig. Por. 1964). 

Vid vitum ekkert um logun pessa bolstrabergsguls a sjavarbotni, 
en trulega var hann nokkué ilangur (ad hetti mobergshrygegja) fra 
NA til SV, bvi ad fyrst eftir ad gosid vard synilegt, kom pad ur 
stuttri sprungu eda gigarod med peirri stefnu. 

Seinna medan a4 gosinu st6d myndudust adrir gular 4 sama hatt 
og med sOmu berggerd a hafsbotni vid Surtsey. Peirra var adur 
getid, og hinir eldri eru syndir a bradabirgdakorti Sj6melinganna 
(5. mynd) med dyptartdlunum 88, 67, 74, 25. 

Ne@dansjavargullinn ,,Surtla (25 m u. s.) er sérstaklega krappur. 
Samkvemt dyptartdlum Sj6mzlinganna er par halli i hlidum allt 
ad 30°. En petta er ekki adeins lagmarkstala, heldur er halli, sem 
melist slikur med bergmalsdyptarmeli, raunverulega yfir 34°. Ekki 
pykir mér koma til mala, ad smager gosm6l — eins og su sem kom 
upp i peytigosum Surts — mundi tolla uppi i svo brattri brekku neo- 
ansjavar. barna hlytur ad hafa hruigazt upp efni, sem er fastara fyrir. 


NATTURUFRADINGURINN 7 


a 


Ely 


— 
a 
oa 
* 
= 


6. mynd. Stapinn Leggjabrjétur med dyngjuhvirflinum Sdlk6tlu. Deplad sve0i: 
hraun fra Sdlk6tlu; feitt strik med pverstrikum undan halla: ha hraunbrun, 


storknud i vatni eda upp ad j6okli; deplalina: lagur (venjulegur) hraunjadar, 


storknadur a landi (adeins 4 stuttum kafla vid Baldheidi og umhverfis litinn 


berggrunnshnjot, sem gegist upp ur hrauninu skammt fra sudausturbrun pess). 
Annars stadar er hraunjadarinn hulinn aurum (vid retur Hrutfells) eda jokli (ad 
vestan). A—B: sneid 4 7. mynd. — He@arlinur teknar eftir Korti Bandarikjahers. 


NATTURUFRADINGURINN rtf 


— Enn fremur hefur Porbjérn Sigurgeirsson tja4d mér, ad vid segul- 
mezlingar hafi gett mun meiri ahrifa segulmagnads bergs 4 ,,Surtlu- 
grunninu” en 4 tuffhedum Surtseyjar og bendi pad fremur til ein- 
hvers konar hrauns en gosmalar i Surtlu. Allt bendir petta til pess, 
ad ,,Surtla‘“ sé ur bdlstrabergi. 

Porleifur Einarsson hefur synt mér stein tekinn af sjavarbotni a 
um 115 m dypi undan sudurstrénd Surtseyjar, p. e. { hallanum ut 
af hinum nymyndada bunka med dyptartélu 74. SA steinn er med 
dllum einkennum brots ur bolstrabergi. Hann nadist upp a4 vard- 
skipid ,,Mariu Juliu“ i mai 1965. Porleifur telur liklegt, ad pessi 
nedansjavarbunki hafi myndazt { mai—juni 1964, samtimis pvi ad 
verulegt lat var 4 hraungosinu i Surtsey. En aldrei sast bar gos 
upp ur sj0, svo a6 vist veri (Porl. Ein. 1965). Allar likur benda til, 
ad efni bunkans sé bdlstraberg, eins og annarra krappra misheda 
a sjavarbotni vid Surtsey. 

Pbegar bdlstrabergsgullinn undir Surtsey hafSi vaxid upp i ,,vissa 
hed‘ undir sjavarbordi, héfust { honum sprengingar og bar med 
peytigos. Petta gerdist 14. nov. 1963 — en 4 hvada dypi? 

Adeins rumum solarhring sidar voru gigbarmar ur gosm6l komnir 
upp ur sjO. Pad bendir vissulega til litils dypis vid byrjun peyti- 
gossins. En frdédlegri um petta efni er ,,Surtla‘‘. Par sast smagos, 
adeins stakar sprengingar, upp ur sjo faeina sidustu daga arsins 
1963, en hafdi adur verid um 120 m dypi. Eins og nerri ma geta 
var Sigurdur Porarinsson einn af helzt til faum, sem sau vel til 
pessa goss 4 stuttu feri ur flugvél. Pvi er agetlega lyst i Surtseyjar- 
bok hans, og mun su lysing einsted ad frodleik um gos af bessu 
tagi. bar segir m. a.: ,,Ekki var um a6 villast, ad pbarna var gos i 
gangi, raunverulegt nedansjavargos, pvi hvergi Orladi a eyju, en 
skammt undir yfirbordi — vid gizkudjum a 4—6 m — voru prir 
smagigar virkir 4 um 250 m langri sprungu .. .“ Og enn: ,,Forvitni- 


Fig 6. The tablemountain Leggjabrjotur with its summit crater Sdlkatla. Dotted 
area: lava from Sélkatla, never glaciated. Thick toothed line: high edge of lava, 
come to rest in deep water or against the steep margin of Pleistocene ice-sheet. 
Dotted line: low (normal) edge of lava solidified on land (visible only on short 
section northwest of Baldheidi and around a small outcrop of bedrock near 
the south-eastern edge of the lava). Elsewhere, the edge of lava is buried under 
debris (in the north) and under glacier ice (in the west). A—B: section shown 
in Fig. 7. — Contours according to the U.S.A. Army Map of Iceland. 


28 


Sdlkatla 
fonn 


my.S. 


Langjokull 


m y.s. 


——1000 


— 900 


| 
: 


Leggjabrjotur —————+ A 30°S 


SOO 


OO) 


Strandlinur 


— 600 
— 500 


NATTURUFR&EDINGURINN 


— 400 


=——- 200 
al OO 


Surtsey ——> S 35°A 


Surtsey ——»+ S 


2km 


2 


heed : lengd 


G.K. 1965 


E.B. 


7. mynd (skyring a bls. 29). 


NATTURUFREDINGURINN 29 
legt var ad fa barna endurleikinn pann patt ur upphafi Surtseyjar- 
gossins, sem vid hdéfoum ekki augum litid. begar flogid var beint 
yfir einhvern pessara nyju giga, alveg nidur vid sjavarbord, sast { 
honum med um halfrar sekundu millibili sndggur glampi af 2168 
nidri i sjonum, og ut fra honum gengu snodgear hringbylgjur, svo 
ad sjorinn virtist skjalfa likt og hlaup. Stéku sinnum komu upp 
gufustrokar og pess 4 milli svartar 6skugusur... Per hestu nadu 
um 50 m hed“ (Sig. Por. 1964, bls. 19). — En meira vard ekki ur 
gosi ,,Surtlu“. Hun 6x aldrei upp ur sj6. 16. februar 1964 fannst 
par minnst dypi 23 m og i juli—agust sama ar 25 m. — Tv6 nedan- 
sjavargos, mjo6g abekk pvi sem her var sagt um Surtlu, hafa sidar 
ordi6 vid Surtsey: fyrst bad, sem kom upp ur sj6 i mai 1965, vard 
ad beytigosi og myndadi hina skammlifu gigey ,,Syrtling, og sidan 
pad sem enn (i januar 1966) stendur yfir. 

ber athuganir, sem nu var getid, hljota ad leida til eftirfarandi 
nidurst6du: A fjdrum st6dum, par sem nu er Surtsey ea grynn- 
ingar vid hana, hafa nedansjavargos (i ordsins prengstu merkingu) 
hladid krappa guila upp af hafsbotni 4 allt ad 130 m dypi. A engum 
pessara stada kom gos upp ur sjé fyrr en toppur gulsins, med gos- 
opinu, var mjog farinn ad nalgast sjavarbord og dypi a4 honum 
naumast ord16 meira en eitthvad 20 m. 

Fg hef hér ad framan leitt r6k ad pvi — med samanburdi vid 
moberesfjoll — ad pessir gular séu ur bdlstrabergi. Nyutkomna 
skyringatilraun Trausta Einarssonar 4 myndun bdlstrabergs tek ég 
einnig til tekna pessari skodun: 

Trausti Einarsson (1965, bls. 71—74) bendir a pa stadreynd, ad 
bolstraberg er mun minna holott eda fraudkennt en pad hraun- 


7. mynd. Snid af Surtsey og Leggjabrjot (sbr. 4. og 5. md) i sama melikvarda, 
hed ykt tv6falt vid lengd. Berggerd nedansjavar axtlud. — 1: bdlstraberg, ofan 
til med vaxandi brotabergs og tuffinnihaldi; 2: gosm6l, mest tuff; 3: dyngju- 
hraun, e. t. v. bdlstrétt vid nedrabord; 4: margvislegt brotaberg, ventanlega med 
bdlstrum, einst6kum og i hépum. 
Fig. 7. Sections of Surtsey and Leggjabrjotur (cf. Figs. 4 and 5) in equal scale, 
vertical exaggeration 2:1. Rock structures below sea level, suggested. — 1: pillow- 
lava with increasing content of volcanic breccia and tuff near the top. 2: tephra, 
mostly tuff. 3: lava-flows of the shieldvolcano type, possibly with pillow struc- 
ture near the base. 4: Coarse breccia, probably containing pillows, scattered and 
in clusters. strandlinur = shore-lines; fo6nn = névé. 


30 NATTURUFRADINGURINN 


gryti, sem storknad hefur hid nesta uppt6kum sinum 4a landi. Pvi 
muni kvikan, sem myndadi bad, annadhvort aldrei hafa komizt a 
fraudstigid eda hafa verid komin yfir pad, er hun storknadi. Orsok 
fyrra mOguleikans sé su, ad kvikan kom upp og storknadi i djupu 
vatni undir miklum prystingi, og hins sidara, a6 kvikan kom upp 
a burru landi, rann pbadan ut i vatn, en hafdi pa misst mikid af 
gasinnihaldi sinu vegna litils brystings bedi i gosopinu og a leid 
til strandar. 

Samkvemt pessari skyringu Trausta, sem mér virdist mjog ao- 
gengileg, ma etla, aS su bergkvika, sem kemur upp i vatni (sj6 
eda jOkli), geti adeins i negum prystingi — p. e. nedan vissra dyptar- 
marka — ordid ad bodlstrabergi, en springi i gosm6l ofar i vatninu. 
Freistandi er ad ztla, ad bessi dyptarmo6rk ligei nerri eda séu jafn- 
vel som hinu mesta dypi, sem eldgos yfirleitt geta hafid sig af 
upp ur sj; ég mundi gizka 4 20—30 m dypi. A bad ma minna, 
ad 4 30 m dypi i vatni rikir ferfalt meiri prystingur en vid yfir- 
bord, og bar nidri taka gasbélur med sama gasmagni ferfalt minna 
rum en uppi. 

Ventanlega er bolstrabergid { nedanverdum hlidum modbergs- 
fjalla upp komid og storknad i svo djupu vatni eda undir svo pykk- 
um jokli, ad par hafi pa rikt nokkurra loftbyngda prystingur. 
Petta bdlstraberg er yfirleitt af fullkomnustu gerd, eingéngu ur 
bdlstrum og peir allir med glerskorpu. Trulega er pessu eins fariéd 
um bolstrabergid i undirstodu Surtseyjar og nedansjavargulunum 
vid: hana. 

Hér a landi finnst p6 vissulega einnig bolstraberg, sem hefur 
storknad 4 minna dypi en 20—30 m. Hraunlég eiga pad til ad 
vera bdlstrott nedan til upp i vissa hed en med venjulegri gerd 
Jandhrauna par fyrir ofan. Svo er t. d. um jokulnuid hraunlag i 
vesturbarmi gljufursins hja Gullfossi, nedstu hraunlogin i gra- 
erytiskolli Hlodufells (Gudm. Kj. 1943) og bodlstrétt berg, sem 
kvad sums stadar koma i ljés 4 motum modbergsins og gragrytis- 
kollsins 4 sumum stapanna { Odddahrauni (Bemmelen og Rutten 
1955). Enn fremur vottar fyrir bdlstragerd nedst i hinni hau hraun- 
brun, sem stifladi upp Krokslén vid Tungna, eins og fyrr er getid. 

En nertekast demi veri sjalf Surtsey. Pess var ad venta, ad 
bar metti finna bdlstraberg i fjérunni pegar ldgsjavad er. Eg hef 
leitad pess i pau prju skipti, sem ég hef komid par, en ekki fundid, 


NATTURUFRADINGURINN 31 


svo ad einhlitt sé. A einum stad, par sem ég var staddur med 
Siguroi Porarinssyni 16. april 1964, var pd vottur af bdlstragerd 
i hrauni rétt ofan vid vatnsbord, en bolstrarnir dlégulegir, adeins 
aOskildir med skoru, pvi ad glerskorpu vantadi. Samkvemt eigin 
fras6gn og ljdsmynd Porleifs Einarssonar hefur hann hitt 4 mun 
logulegri boélstramyndun annars stadar i hraunfjéru Surtseyjar 14. 
mai 1964. — I bessum demum (Gullfoss — Surtsey) um_ bdlstra- 
berg myndad i grunnu vatni eru bolstrarnir yfirleitt dlégulegir 
og bergid ekki eingdngu ur beim gert, heldur eru bil milli peirra, 
fyllt annadhvort samfelldu eda sundurtettu hrauni eda moberegs- 
breksiu. 

Bolstrabergs af pessu tagi — p. e. Ur kviku, sem rann af landi ut 
i sj6 — er vissulega ad venta i hinni bréttu nedansjavarbrekku 
undan hraunstrond Surtseyjar og raunar { 6llu undirlagi hraun- 
dyngjunnar, bar sem bad liggur undir sjavarmali. En trulega er 
petta lag po adeins a6 litlu leyti hladid upp ur bdlstrum. Pad er 
myndaé vid hrun grjots 4 ymsu storknunarstigi ofan bratta brekku. 
Mestur hluti bess var hardstorkinn, og vegna sjavargangsins vid 
Surtsey var sa hluti eflaust sterri bar en vid myndun samsvarandi 
berglags stapafjalla i litlum jékullénum. I pessu lagi Surtseyjar 
ma jafnvel buast vid linsum af labarinni m6l og lagskiptum fj6ru- 
sandi innan um eggjagrjot, bdlstrabrot og heillega bdlstra (4 a 7. 
mynd). 


HEIMILDARRIT — REFERENCES 


Bemmelen, R. W. van and Rutten, M. G. 1955. Tablemountains of Northern 
Iceland. Leiden. 

Einarsson, Trausti 1943. Uber die Geologie der Westminnerinseln. — Visinda- 
félag Islendinga, Greinar: 175—188. 

— 1946. Origin of the Basic Tuffs of Iceland. — Acta Naturalia Islandica 1: 

1—75. 

— 1948. Bergmyndanasaga Vestmannaeyja. — Arbék Ferdafélags {slands: 131 

—157. 

— 1958. A Survey of the Geology of the Area Tjérnes—Bardardalur. — Vis. 
fs]. 32: 1-79. 

— 1962. Upper Tertiary and Pleistocene Rocks of Iceland. — Vis. Isl. 36: 
1—196. 

— 1965. The Geology of Stapafell — Suilur and the Surrounding Area. — Vis. 
fsl., Greinar 4: 49—76. 


32 NATTURUFRADINGURINN 


Einarsson, Borleifur 1960. Geologie von Hellisheidi. — Sonderveréff. d. Geol. 
Inst. d. Universitat K6ln, Nr. 5: 1—55. 

— 1965. Gosid i Surtsey i mali og myndum. Reykjavik. 

Hannesson, Palmi 1927-28. Fra ébyggdum. Arnarvatnsheidi, Kjolur og Ey- 
vindarstadaheidi. — Réttur 3. og 4. arg. Akureyri. 

Iwan, Walter 1935. Island. Studien zu einer Landeskunde — Berliner Geogr. 
Arbeiten, Heft 7: 1—155. Stuttgart. 

Keindl, J. 1931. Uber einige Vulkane und Plateauberge im Innerisland. — Mitt. 
d. Geogr. Ges. in Wien, 74: 28—52. 

Kjartansson, Gudmundur 1943. Jardsaga. — Arnesinga saga 1: 1—250. 

— 1956. Ur ségu bergs og landslags. — Natturufr. 26: 113—130. 

— 1957. Langisjér og nagrenni. — Natturufr. 27: 145-173. 

— 1960. The Moberg Formation. — On the Geology and Geophysics of Ice- 
land. Intern. Geol. Congress, X XI Session: 21—28. 

— 1961. Mébergsmyndun — Natttira Islands: 31-46. Reykjavik. 

—_ 1964a. {saldarlok og eldfj6ll 4 Kili. — Natturufr. 34: 9—38. 

— 1964b. Aldur nokkurra hrauna a Sudurlandi. — Natturufr. 34: 101—113. 

— 1966. Sur la récession glaciaire et les types volcaniques dans la région du 
Kjolur sur le plateau central de l’Islande. — Revue de Geomorphologie 
dynamique. No 1: 23—39. Paris. 

Knebel, W. von 1905. Der Nachweis verschiedener Ejiszeiten in den Hoch- 
flachen des inneren Islands. — Centralblatt f. Min., Geol. etc.: 546—553. 
Stuttgart. 

Lindal, Jakob 1944 (ad hof. latnum). Med huga og hamri. Jardfredidagbekur 
og ritgerdir. Reykjavik. 

Mathews, W. H. 1947. ,,Tuyas. Flat-Topped Volcanoes in Northern British 
Columbia. — Am. Jour. Sc. 245: 560—570. 

— 1952. Ice-Dammed Lavas from Clinker Mountain, Southwestern British 
Columbia. — Am. Jour. Sc. 250: 553—565. 

Nielsen, Niels 1927. Der Vulkanismus am Hvitarvatn und Hofsj6kull. — Medd. 
Dansk. Geol. Forening 7, 2: 101—128. 

— 1933. Contributions to the Physiography of Iceland. — Kgl. Danske Vidensk. 
Selsk. Skrifter. 

— & Noe-Nygaard, A. 1936. Om den islandske ,,Palagonitformations Oprind- 
else. — Geogr. Tidsskrift 39, 2. Halvbind. 

Noe-Nygaard, A. 1940. Sub-Glacial Volcanic Activity in Ancient and Recent 

Times. — Folia Geographica Danica, Tom. I. 

Oetting, W. 1930. Neue Forschungen im Gebiet zwischen Hofsjokull und Lang- 
jokull auf Island. — Deutsche Islandforschung, 1930: 50—72. Breslau. 
Peacock, M. A. 1926 a. ‘The Geology of Videy. — Transactions Roy. Soc. Edin- 

burgh 53: 

— 1926 b. The Volcano-Glacial Palagonite Formation of Iceland. — The 
Geol. Magazine 63: 

Pyjeturss, Helgi 1904. Om nogle glaciale og interglaciale Vulkaner paa Island. 
— Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 4: 217—267. 


NATTURUFREDINGURINN 33 


— 1910. Island. — Handbuch der regionalen Geologie. Stuttgart. 

Reck, Hans 1922. Uber vulkanische Horstgebirge. — Zeitschrift fiir Vulkano- 
logie 4: 155—181. 

Sonder, R. A. 1938. Zur magmatischen und allgemeinen Tektonik von Island. 
— Schweiz. Min. Petr. Mitt. 18: 429—436. 

Spethmann, Hans 1908. Vulkanische Forschungen im 6stlichen Zentralisland. 
— Neues Jahrb. f. Min. Geol. u. Paldontol. Stuttgart. 

— 1930. Geographische Aufgaben in Island. — Deutsche Islandforschung 2: 
150—175. 

Thoroddsen, borvaldur 1906. Island. Grundriss der Geographie und Geologie. 
Petermanns Mitt. — Erg. Band 32. Gotha. 

Tryggvason, Tomas 1943. Das Skjaldbreid-Gebiet auf Island. Eine petrograph- 
ische Studie. — Bull. Geol. Inst. Upsala 30: 173—320. 

Borarinsson, Sigurdur 1961. Iceland. — A Geography of Norden: 203—233. Oslo. 

— 1964 a. Formalsord. — Jakob H. Lindal: Med huga og hamri. Reykjavik. 

— 1964 b. Surtsey. Eyjan nyja i Atlantshafi. Reykjavik. 


SUMMARY 


A Comparison of Tablemountains in Iceland 
and the Volcanic Island of Surtsey off the South Coast of Iceland. 


by Gudmundur Kyjartansson 
Museum of Natural History, Department of Geology and Geography, Reykjavik. 


Terms like Inselberge, tablemountains and several others have been sug- 
gested by foreign explorers for a special type of volcanic mountains in Iceland. 
In Icelandic they are called stapar (sing. stapr). These are isolated mountains 
with steep sides and flat or gently convex tops. Near the base and usually up 
to a level above the middle of their sides the stapis consist of mdberg (i. e. 
basaltic hyaloclastic and more or less palagonitisised rocks) and pillow-lava, 
but the top with its sharp edges is made up of lava flows. All these rocks are 
of Late Pleistocene age (Fig. 1). 

In the first decades of this century it was debated by geomorphologists, mostly 
Germans, whether these volcanoes owed their peculiar shape to erosion or to 
tectonic forces, i. e. whether they were Zeugenberge or Horste. The latter view 
gained ground as time went on, without being proved, however, in the case 
of any single stapi. In 1943, after studying some stapis in South-western Iceland, 
the present writer pointed out a third possibility: that the stapis were piled 
up by subglacial eruptions. According to this hypothesis the mdberg and pillow- 
lava structures at the base are the result of rapid chilling in the melt water, 
whereas the normal flows of lava on the top were extruded subaerially when 
the mountain had emerged above the ice surface. The steep walls of the sur- 
rounding ice prevented distant spreading of the erupted material and moulded 
the mountain almost into its present shape. 


34 NATTURUFRADINGURINN 


More recently similar views have been advanced on the origin of mountains 
of the stapi type, first by W. H. Mathews (1947) on the Tuyas in British 
Columbia, and then by R. V. van Bemmelen and M. G. Rutten (1955) on the 
tablemountains of Northern Iceland, whereupon this theory of ,,intraglacial 
accumulation“ was accepted by most students of the mdberg formation (in- 
cluding the present writer) as the most probable interpretation of the origin 
of stapis. However, the validity of the theory had not been proved fully in the 
case of any Icelandic mountain. It was opposed by Trausti Einarsson (1958 
and 1962), and facts mentioned in the present article are not indicative of such 
an origin for all mountains of the stapi shape. Further, the theory lacked 
actualistic support, as repeated subglacial eruptions in Iceland in historic time 
do not seem to have created any stapis. 

It was not until the present writer’s investigation of the volcano Leggjabrjétur 
in Central Iceland that evidence was brought forth of at least this mountain 
having been formed in accordance with his hypothesis of 1943 (Kjartansson 
1964 and 1966). 

Finally, the eruption of Surtur, beginning in November, 1963, and still 
slightly active in January, 1966, has now piled up a kind of stapi before our 
eyes. But this new stapi, Surtsey, was not like its Pleistocene counterparts formed 
in an ice-sheet, but in the sea. Consequently it is somewhat anomalous, especial- 
ly with regard to its shape. ‘The lack of surrounding ice-walls may be responsible 
for less steepness of its submarine slopes and the heavy erosion of oceanic 
waves has already severely deformed its flanks about the sea level. 

In the formation of Surtsey as well as in that of the older stapis, mutatis 
mutandis, four different stages and four corresponding rock facies are dis- 
tinguishable (Fig. 7): — (1) Basaltic magma extruding on the bottom of deep 
water (or thick ice) forms a subaqueous pile of pillow-lava. High pressure pro- 
hibits explosive activity. — (2) As the top of the pile reaches a level of sufficiently 
decreased water pressure explosions set in, probably at a depth not exceeding 
20—30 metres. Explosive activity, conditioned by easy access of water into the 
vent, continues with production of pyroclastic material. Crater walls of this 
material rise above the water level. — (3) When these walls become continuous 
around the crater and sufficiently watertight the activity turns effusive. Lava 
of the shieldvolcano type covers the emerging top of the pile. — (4) Lava 
streams flowing into the water (or onto the ice) are solidified rapidly by its 
chilling effect and pile up to form high and steep subaqueous fronts consisting 
of a mixture of brecciated and pillowy lava. 


ANSSON , Gudmundur 


KJART 
stapakenningim og Surtsey = 
#44850 | 
BOREAL INSTITUTE FOR NORTHAM. TUDIES LIBRARY 
THE UNIWERSTY 
EDMONTON, ALBERTA TeG 2E8 
CANADA 


oye 


viii in 
0 1620 0329 4772 


